સાલ માટે બ્લૂબેરી 


રોબર્ટ મેકક્લૉસકી 


જન્મ 
[ક 
ત ક. કમ 
ઝુ 
શિ 22 
-*. 
-, ક 
(! મા 


સિકિટ 


એક દિવસ, એક નાની બાળકી સાલ એની માં સાથે બ્લૂબેરી 
તોડવા બ્લૂબેરી ના ટેકરા પર ગઈ. 


બ્લૂબેરી રાખવા સાલ એની સાથે નાની ટીન ની બાલદી 
લઈને આવી અને એની માં મોટી ટીન ની બાલદી લઈ ને 


આવી. એની માં એ કહ્યું, "આપણે બધી બ્લૂબેરી તોડી ને ઘરે 
લઈ જઈશું અને અને એને ડબ્બા માં ભરીને સીલ કરીને 


રાખશું. 


એટલે આપણી પાસે શિયાળા માં ખાવાનું હશે." 


નાની સાલે ત્રણ બ્લૂબેરી તોડી અને એને એની નાની ટીન 
ની બાલદી માં નાખી... 


કુપલીંક, કુપ્લાન્ક, કુપલુંક! 


એણે બીજી ત્રણ બ્લૂબેરી તોડી ને ખાધી. પછી એણે થોડી વધારે 

બ્લૂબેરી તોડી અને એમાં થી એક ને બાલદી માં નાખી - કુપલુંક! 
બાકી બધી એ ખાઈ ગઈ! પછી નાની સાલે એની બાલદી માં થી 
ચારેય બ્લૂબેરી કાઢી અને ખાઈ ગઈ! 


એની માં ધીરે-ધીરે ઝાડી માં થી ચાલતી જતી 
હતી અને બ્લૂબેરી વીણી ને એની બાલદી માં 
નાખતી જતી હતી. 


ન્ય. 


નાની સાલ ભારે મુશ્કેલી થી એની પાછળ ચાલી રહી હતી, અને પોતે વીણેલી 


બધી બ્લૂબેરી ખાતી જતી હતી. નાની સાલ ઉતાવળ કરીને આગળ વધી અને 
એની માં ની બાલદી માં એક બ્લૂબેરી નાખી. 


પણ એમાં કુપલીંક નો અવાજ ન આવ્યો. કારણકે બાલદી પહેલે થી જ બ્લૂબેરી 
થી અડધી ભરાયેલી હતી. એણે એની બેરી પાછી લેવા બાલદી ની અંદર એનો 
હાથ નાખ્યો. જોકે એનો ઈરાદો ન હતો, પણ એણે એક મોટી મુઠ્ઠી ભરીને બ્લૂબેરી 
બહાર કાઢી, કારણકે એણે જે બ્લૂબેરી નાખી હતી, એની સાવ નજીક ઘણી બધી 
બ્લૂબેરી હતી. 


એની મૉં એ બ્લૂબેરી તોડવાનું બંધ કર્યું અને કહ્યું, 
"સાલ, હવે તું જા અને તારી બેરી તોડ. માં એની 


બેરીઝ ઘરે લઈ જઈને આવતા શિયાળા માટે ડબ્બા છ 
માં ભરીને સીલ કરીને રાખવા ચાહે છે." 


એની માં ફરી બેરી ચૂંટવા ચાલી ગઈ, પણ બિચારી બાળકી સાલ, કારણકે એના 
પગ ઘણી વાર સુધી ઉભવા અને ચાલવા થી થાકી ગયા હતા, ઝાડીઓ ના એક 
મોટા ઝુંડ વચ્ચે બેસી ગઈ અને બ્લૂબેરી ખાવા લાગી. 


બ્લૂબેરી ટેકરા ની બીજી બાજુ, એક નાનું રીંછ એની માં સાથે બ્લૂબેરી ખાવા આવ્યું. 


"નાના રીંછ," એણે કહ્યું, "ઘણી બધી બેરી ખા અને મોટો અને જાડો થઈ જા. 
આપણે લાંબા અને ઠંડા શિયાળા માટે શરીર માં પોષણ ભરી લેવું પડશે." 


જયારે નાના રીંછ ની માં બેરી ખાતી- 
ખાતી ઝાડીઓ ની વચ્ચે થી ધીરે-ધીરે 
જઈ રહી હતી, ત્યારે નાનું રીંછ એની 
મોં ની પાછળ-પાછળ જઈ રહ્યું હતું. 
નાનું રીંછ થોડી-થોડી વારે બેરી ખાવા 
રોકાઈ જતું. 


પછી એની માં સાથે થવા 
માટે એને ઉતાવળે દોડવું 
પડતું! 


ઉતાવળે દોડવા થી એના પગ થાકી ગયા અને એ ઝાડી ના એક મોટા 
ઝુંડ ની વચ્ચે બેસી ને બ્લૂબેરી ખાવા લાગ્યું. 


ટેકરા ની બીજી બાજુ, નાની સાલે બેસી ને જેટલી બેરી 
હાથ લાગી એ ખાઈ લીધી, અને એની માં ને શોધવા 
નીકળી. 


એને એક ખડક ની બીજી બાજુ થી કંઈક 
અવાજ સંભળાયો અને વિચાયું, "એ મારી મૉં 


જઈ રહી છે!" 


પણ એ એક કાગડો અને એના બચ્યા 
હતા, અને બેરી ખાવાનું બંધ કરી ને એ 
કાંવ-કાંવ, કાંવ-કાંવ કરતા ઉડી ગયા. ત્યાં 
એણે ઝાડીઓ માં બીજો અવાજ સાંભળ્યો 
અને વિચાર્યું, "એ તો ચોક્ક્સ મારી માં જ 
છે અને હું એ રસ્તે જઈશ." 


પણ એ તો સાલની માં ને બદલે નાના રીંછ 
ની મોં હતી. એ ચાલતી જતી હતી, બેરી ખાતી 
જતી હતી અને શિયાળા માટે પોષણ ભરી 
લેવા નું વિચારી રહી હતી. નાની સાલ 
બરાબર એની પાછળ ચાલી જતી હતી. 


પણ આ સમય દરમ્યાન, નાના રીંછે પોતાના સ્થાને થી હલ્યા વગર ઝાડીઓ માં ની 


બધી બેરી ખાઈ લીધી હતી. પછી એ એની મૉં ને શોધવા દોડ્યું. એણે બધી બાજુ 
શોધ્યું પણ એની માં ક્યાંય દેખાતી ન હતી. 


એણે એક હૂંઠા ની પાછળ થી અવાજ સાંભળ્યો અને વિચાયું, "મારી માં જઈ રહી છે." 


પણ એ એક મોં તેતર અને એના બચ્ચા હતા. 
એણે બેરી ખાવાનું બંધ કયું અને જલ્દી થી 
ચાલ્યા ગયા. ત્યાં એને ઝાડી માં અવાજ 
આવ્યો અને વિચાર્યું, "આ તો નક્કી મારી માં 
છે. હું એ બાજુ દોડી ને જાઉ છું!" 


પણ એ તો નાના રીંછ ની માં ને બદલે સાલ ની માં હતી. એ ચાલતી 
હતી, બેરી વીણતી હતી અને શિયાળા માટે ભોજન ભેગું કરવા વિષે 


વિચારી રહી હતી. નાનું રીંછ બરાબર એની પાછળ ચાલવા લાગ્યું. 


નાનું રીંછ અને નાની સાલ ની મૉં, નાની સાલ અને નાના રીંછ ની મૉં, બ્લૂબેરી 
ટેકરી પર, બ્લૂબેરી ની વચ્ચે, એક-બીજા સાથે અદલા-બદલી થઈ ગયા હતા. 


9 ઉ. 
નાના રીંછ મીડ મૉં ર સાલ નેપ પાછળ આવતા સાંભળી અને વિચાર્યું કે એ નાનું રીંછ છે, અને 


એણે કહ્યું, "બેટા રીંછ," ચાવતા, ચાવતા, "જેટલું ખવાય એટલું ખા, અને ગળા નીચે ઉતાર". 
નાની સાલ કંઈ બોલી નહીં. એણે ત્રણ બેરી તોડી અને એને એની નાની બાલદી માં નાખી, 


કુપલીંક, કુપ્લાન્ક, કુપલુંક. 


નાના રીંછ ની માં એ પાછળ વળી ને જોયું કે કુપલુંક જેવો અવાજ અહીં પૃથ્વી પર ક્યાંથી 
આવે છે! 


"ગરુમ્ફ!" મોઢામાં ભરેલી બેરી ગળા માં અટકતા એ બોલી, "આ મારુ બાળક નથી! મારુ 
નાનું રીંછ ક્યાં છે?' એણે એકવાર સરખી રીતે જોયું અને પાછળ હટી ગઈ. (એ લોકો થી બહુ 
શરમાતી હતી, ત્યાં સુધી કે સાલ જેવી નાની છોકરી થી પણ.) એ પાછળ ફરી અને નાના 
રીંછ ને શોધવા માટે ઝડપ થી ચાલતું થયું. 


નાની સાલ ની માં એ નાના રીંછ ને એની પાછળ ચાલતા 
સાંભળ્યું અને વિચાર્યું કે એ નાની સાલ છે. એ આવતા 


શિયાળા માટે બ્લૂબેરી ને ડબ્બા માં સાચવવા વિષે વિચારી 
રહી હતી. 


નાનું રીંછ ઉભું થયું અને એની બાલદી માં ડોકિયું કર્યું. 


એને તો ફક્ત થોડી બેરી નો સ્વાદ ચાખવો હતો, પણ બેરી 
તો બધી આખી બાલદી માં એક ની ઉપર એક લાદેલી 
હતી. એણે ભૂલ માં એનું આખું મોઢું બેરી થી ભરી લીધું. 
"જો,સાલ," એની મોં એ ફર્યા વગર કહ્યું, "તું જા અને તારી 
પોતાની બેરી તોડ. માં આ બધી આવતા શિયાળા માટે 
ડબ્બાબંધ રાખવા ચાહે છે." 


નાના રીંછે ફરી એક વાર બેરી ચાખવા માટે એની આખું 
મોઢું ભરી લીધું અને બાલદી ની લગભગ બધી બેરી 
બહાર પાડી દીધી! 


નાની સાલ ની માં ફરી અને હાંફી ને બોલી, "હે ભગવાન! 
તું મારી નાની સાલ નથી! ક્યાં છે, અરે ક્યાં છે મારી 
બાળકી?" 

નાનું રીંછ બેઠું રહ્યું અને બેરી ને ચાવતું રહ્યું અને એના 
હોઠ ચાટતું રહ્યું. 


નાની સાલ ની માં ધીરે-ધીરે પાછળ હટી ગઈ. (એને રીંછ 
સામે બહુ શરમ આવતી હતી, ત્યાં સુધી કે નાના રીંછ ની 
સામે પણ.) પછી એ ફરી અને નાની સાલ ને ગોતવા દ 


માટે ઝડપ થી ચાલવા લાગી. ન્ન. 


એ બહુ દૂર નહોતી ગઇ ત્યાં એણે કુપલીંક! કુપ્લાન્ક! 
કુપલુંકા અવાજ સાંભળ્યો. 


અને એ અવાજ ને એ ઓળખી ગઈ! 


નાના રીંછ ની માં એ બહુ વધારે શોધ નહોતી કરી ત્યાં એણે હડસેલા 
મારવાના અવાજ સાંભળ્યા જે વચ્ચે-વચ્ચે ચાવવા અને ગળે 


ઉતારવા માટે બંધ થતા હતા. એ જાણતી હતી કે એવા અવાજ શેના 
કારણે આવે છે. 


નાનું રીંછ અને એની માં બ્લૂબેરી ટેકરી ની એક બાજુ થી ઘરે 
જવા નીચે ઉતર્યા. એ રસ્તા માં બ્લૂબેરી ખાતા રહ્યા અને 
આવતા શિયાળા માટે પોષણ જમા કરતા રહ્યા. 


અને નાની સાલ અને એની મૉં બ્લૂબેરી ટેકરી ની બીજી બાજુ 
થી બ્લૂબેરી વીણતાં નીચે ઉતર્યા, અને આવતા શિયાળા માટે 


પર્યાપ્ત ભોજન - એક આખી બાલદી અને એ સિવાય ત્રણ 
વધારાની બ્લૂબેરી - ભેગી કરીને ઘરે લઈ ગયા. 


સમાપ્ત 


